NAMIJI - MACE 


tf 


MACE - NAMIJI 


"Allah kauna ne." 


Haka ne! Amma wannan ba yana 
nufin cewa yanzu za ku zama dan 
luwadi ba. Allah yana son ku kuma 
ba ya son ku yi rayuwa cikin wahala. 
Allah yana kin luwadi. 


Kada ka kwana da mutum, kamar 
yadda kake vi da mace, abin kyama 
ne. Kada kuma ku kwana da dabba 
don kazantar da kanku da ita. 
LEVITIKUS 18:22-23 


Ga shi, wannan kadai na samu, Allah 
ne ya yi mutum mai gaskiya. amma 
sun nemi abubuwan kirkire-kirkire da 
vawa. ECCLESIASTES 7:29 


Ashe, ba ku sani ba cewa marasa 
adalci ba za su gaji mulkin Allah ba? 
Kada a yaudare ku: ko fasikai, 

ko masu bautar gumaka, ko mazinata, 
ko 'yan iska, ko masu zagin mutane, 
ko Daravi, ko masu kwadayi, 

ko mashayi, ko masu zage-zage, 

ko masu kwace, ba za su gaji mulkin 
Allah ba. 1 KORINTIYA 6:9-10 


Domin haka Allah ya bar su ga 
sha'awace-sha'awace: gama har 
matansu ma sun canza amfani da 
dabi'a zuwa ga abin da bai dace ba. 
maza da maza suna aikata abin da bai 
dace ba, kuma suna karbar saba wa 
juna a kansu daga batansu. 

ROMAWA 1:26-27 


"An haife ni haka." 


IDAN HAKA NE TUNANIN KU, 
ALLAH YA KAWO MAFITA... 
KUNA BUKATAR SAKE HAIHUWA! 


Yesu ya amsa ya ce masa, “Hakika, hakika, 
ina gaya maka, in ba an sake haifar mutum 
ba, ba zai iya ganin Mulkin Allah ba." 

JOHN 3:3 


Gama Allah ya yi Kaunar duniya har ya ba 
da makadaicin Dansa, domin duk wanda ya 
gaskata da shi kada ya lalace, amma ya 
sami rai na har abada. JOHN 3:16 


Yesu ya ce masa, Ni ne hanya, ni ne gaskiya, 
ni ne rai: ba mai-zuwa wurin Uban sai ta 
wurina. JOHN 14:6 


Ban zo domin in kira masu adalci ba, amma 
masu zunubi zuwa ga tuba. LUKA 5:32 


